


Gwyl 2ewi 2£Iovo George 


Alaw— Gwnewch Bobfpeth yn Gymraeg.” 








“TB^ER enwog ŵr o Griccieth, 
Fu gynt yn fachgen tlawd, 
Yn nofio yn ei afiaeth, 
Ar donau cefnfor Ffawd; 
Bu'n gwledda ar wleidyddiaeth, 
A thyfu wnaeth yn gawr, 
Nes enill safle Brenin 
Di-goron Prydain Fawr. 


Cydgan—Cyfarchwn yn Gymraeg, 
Yr anwyl Omeraeg, 
Y Prif Weinidog cyntaf, 
All siarad yn Gymraeg. 


Gwir blentyn Cenhedlaethol 
Ddeffroad Cymru Wen, 
Fu'n hollti y cymylau 
Wrth " geisio gloywach nen”; 
Delfrydau'i wlad a ysodd, 
Nes cyneu'n eirias fflam, 
A chwrs ei weledigaeth 
A gerddai'n hyf bob cam. 


Os ydyw “Gwlad y Bryniau” 
Gan rai yn destyn gwawd, 
Fe ŵyr y byd ben-baladr 
Nad ydyw Cymru'n dlawd; 
Mae cyfoeth ei mynyddoedd 
Yn y dyfnderoedd pell, 
Ond '“ Mab y Mynydd” heddyw, 
Sy'n olud canmil gwell... 


Mae hen wroniaid Cymru 
Yn rhifo tyrfa fawr, 
Heblaw Cadwaladr Frenin, 
A Rhys ab Tewdwr Mawr, 
Llywelyn ein Llyw Olaf, 
Glyn Dŵr ac Elydr Ddu; 
Ond D. Lloyd George yw gwron 
Gwroniaid Cymru Fu. 























Er colli'i dad yn blentyn, 
Ei ewythr, Richard Lloyd, 
Fu'n gystal tad ag undyn 
A fagodd blant erioed; 

Ar aelwyd amgylchiadau 
Bu'n siglo mwy na chryd, 
Y di-droi-'nol Wlad-weinydd 
Sydd heddyw'n siglo'r byd. 


Mae rhyw Garadog Evans 
Yn poeri gwawd a sen 
I ddanedd Ymneillduaeth 
*'* My People” Gwalia Wen; 
Er gwasgar r11bbiskh rhagfarn 
Trwy gymhorth estron aeg, 
Lloyd George yw patrwm Cymru, 
Y Cymro, a Chymraeg. 


Trwy droion gyrfa'r Senedd 
Dangosodd ystyr Iacl, 

Mae delw'r gwr a'i lluniodd 
Ar yr Insurance Act; 

Y llu gânt OJd Age Peiision 
Ddwed nad ynt ar y plwy', 

Mai D. Lloyd George sy'n rhoddi 
Eu Coron iddynt hwy. 


Câd-nwyddau'r Fasnach Feddwol 
Sy'n ddinystr mwy i'n gwlad 
Na Subimarines y Germans 
Ym môr Atlantic brad; 
Ac os bu cewri'r Senedd 
Yn gwawdio llef y Gwir, 
Pwy ŵyr nad Prohibition 
Fyn D. Lloyd George cyn hir. 


* Llyfr Caradog Evans. 





o 
Des). LU 














I weiniaid di-amddiffyn, 
Eu noddfa gadarn yw, 
Mae mân Genhedloedd Ewrob 
O hyn yn dystion byw; 
Gwaredwr gwlad (mae'r Ceisar 
Am ddamsang dan ei draed) 
Sy'n colli'i phlant anwylaf 
Yn eigion môr o waed. 


Efe yw Moses Prydain, 
A'i lais adseinia'n groch, 
Fod llwybr gwaredigaeth 
Trwy ganol pob Môr Coch; 
Mai tynged pob Phar-a-oh, 
A'i holl farchogion, yw 
Cael bedd heb un maen coífa 
Ym môr digofaint Duw. 


Uwch dyffryn tywyll—rhyfel, 
'Tyr gwawr drwy'r anial dir; 
Daw bryniau Canaan—heddwch, 

I'r golwg cyn bo hir; 
Ac os oes bedd i'w dderbyn 
Cyn pron ffrwythau'r wlad, 
Saif Colofn Gwir Wasanaeth 
I'r oesau'n tyw gofthad. 


'' Hen wlad y Cymanfaoedd,” 
Gwlad Awdl, Cân, a Cherdd, 
A _ Gwlad y Crwth a'r Delyn,” 
A'r Hen Geninen Werdd”; 
Gwlad anwyl, Nef Emynau 
Sy'n brofiad llu o'i phlant, 
Yw gwlad y Prif Weinidog 
Ar ddydd Gwyl Dewi Sant. 


Penygroes Llandebie. -R. MORGAN. 














“cerms of 





Penygroes, Llandebie. 





Alaw—' Pen Rhaw.” 





Ceisar gyfrwys, cynyg mae 
'Wneyd heddwch a'i elynion, 
Cyn gwel y Germans nad oes sail 
I'w chael i'w wag obeithion, 
Methiant fu ei amcan, ond 

Mae rhyfel lond ei galon. 


Cyn derbynir Terms of Pedce 
Ar bris y Ceisar atgas, 

Bydd y Crown Prince yn ledo'i fand 
Ar siand y Crystal Palace, 

A'r Mynydd Mawr, gerllaw Bryn-fuwch, 
Yn uwch na'r Himalayas. 


Policy hen y wait and see” 

Gan Asguith oedd yn hoffi, 
Policy newydd y push and go” 

Lloyd George sydd yn ei wasgu, 
Ac ofni dydd y sudden crash 

Mae Bill Moustache a'i gwmni. 


Tra bydd sôn am y Dardanelles, 
A'r diluw shells bydd coffa; 

Hefyd am German Submarines 
A'r Zep-el-eens creulona', 

Pan bydd yr anghenfil brwnt 
Tu hwnt i St. Helena. 








Jones a Mainwaring, Argraffwyr, Ammanford. 





Seace' y Ceisar 


R. MoRGAN. 








